CERDD 


GOG LWYDLAS. 





«i Le dr 
RHODIO yr oeddwn a'm calon yn brudd, 
Ar ddydd Llun y bore ar doriad y dydd 
Mi glywn y Gog lwydlas yn tiwnio mor rwyn, 
Ar ochr biyn uchel, ar gangen o lwyn. 


Pau glywais ei hadlais yn tiwnio mor fwyn 
Ar ochr bryn uchel ar frigau'r tew lwyn, 
Gan ofyn iddi gwestiwn, yn ddifri ddiwad 
P'le buost ti'r gywen mor hir o dy wlad? 


Mi fuom yn rhywle, nis gwn i amcan yn mh'le 
Yn gorwedd yn farwaidd yn gaeth iawn fy lle 
Yn llechu ac yn cysgu mewn lloches dros dre, 

Ac yn awr cefais genad i roi tro yn eichbre, 














â 
Y mae 1 ti gan croesaw, ni dd'wedai ond y gwir, 

Mae hiraeth am danat ar fôr ac ar dir; 

Am gael dy glywed yn tiwnio'r hen dôn, 

Am danat ti'r Gwcw bydd llawer o sôn 
Ni allai ddim canu na 'hedeg; ychwaith, 

Mae 'mrest i'n rhy ysgafn i gynnal y gwaith: 

[ ffwrdd yr âf ymaith, fy adar sydd fân, 

A chyn dydd Gwyl Ifan fe dderfydd fy nghân. 


O'r Gwcw bach lwydlas, ni chredai ddim byth, 
Dy fod ti'n cael canu ac eiste'ar dy nyth, 
Na magu dy gywion yn dirion ar dwyn, 
Gwell genyt ti o lawer gael 'hedeg i lwyn 
Mae gydami aderyn a elwir y Gwas, 
Mae o yn cydeistedd gyda'r Gwcw bach las. 
Yn casglu bwyd imi a'm cadw rhag gwall, 
A. minau yn canu o'r naill bren i'r llall, 
Fy amser i ganu yw Ebrill a Mai, 
A haner Mehefin, chwi wyddoch bob rhai; 


[ ffwrdd yr af ymaith a'm hadar sydd fân, 
Â chyn dydd Gwyl Ifan fe dderfydd fy nghân. 


PENTLLION 
AR Y 


MORWR MWYN 


BODDEDIG. 


EK NODI'r man rhoi'r meini hardd, 
— Lle hun rhai hoff mewn hedd, 
Ac englyn geir o fri gan fardd. 
Neu wers i gofio'r bedd; 
Ond maen ni cheir er côf na chŵyn 
I nodi bedd y Morwr mwyn 


Y'n nghladdfa'r llan gwerdd ywen sydd 
Yn gwâr gysgodi'r bedd; 

A chesglir periou flodau blydd, 

I hulio'r gwely hedd; 

Ond ywen lâs na blodau llwyn, 

Ni huliant fedd y Morwr mwyn. 


Cwsg ef yn mhell o'i anwyl fro, 
(A'ilân) O! lymed wedd, 
Lle mae tymestloedd lawer tro, 
Yn rhuthro tros ei fedd ; 
Ond un ar dira ddeffry gŵyn 
Mynwesawl am y Morwr mwyn, 











4 


Ac aml maeun pur ei bron 
Ar lan y môr-fin du, 
Yn dal cyfeillach gyda'r dôn, 
Ei serch heb farw sy: 
Ond grudd laith, llyzad llawn a chŵyn 
Sydd ganddi am y Morwr mwyn. 





Dymuniad ddaw o'i mynwes lân, 
Lle gwnaeth gwir gariad graith, 
I'r wylan ddwyn ei galar gân, 
Dros fôr a'i donau maith,— 

Fy ngeneth taw, anghofia'th gŵyn, 
Dy lais ni chlyw y Morwr mwyn 


Na chrwydra, Gwen, y morlan maith 
Pob deigryn ofer yw, 

Nis gŵyr dy gariad alar chwaith, 
Na gwae dy fynwes friw; 

Uwcn gwely'r heli nid oes cwyn 

A deffry gwsg y Morwr mwyn, 


Dwg gysur clau ryw ddydd a ddaw 
Y geilw'r udgorn ef, 

C eigion môr heb boen na braw, 
Ceift uno plaid y nef, 

Dos at yr lôn, taer weddi dwyn,— 
Cai eto gwrdd â'r Morwr mwyn. 


